




Ui et 
H Jc “i Al 


— MARWN AD, 


Gr '€Coffanmcviaeth 


AM Y 


| PARCH. S5. DAVIES, 
O'r Ffynnon, Swydd Benfro ; 


'Yr hwn a ymadawodd â'r byd hwn Awst 16, 1928, 
YN 59ain OED. 


Bu yn Weinidog gyd&g y Bedyddwyr NeiUldŵsl, 
3lain o dai 


GAN DANIL OWEN. 


WDIPITIEIIDDWDFDLDIFIEIDDDIDIDDDDDDDDDIDDDDIDD DDTF O 


O FRODYR a chwiorydd, 
Sydd yma'n ngwlad y cystudd; 
Gwrandewch alarnad, 
Ein dyddiau ar y ddaear, 
Sy'n llawn o wae a galar, 
A throion anfad. h 
Bob dydd, newyddion blinion sydd 
Ynclwyfo'n teimlad 
Am ryw ddygwyddiad 
Naill yn ein profiad: 
Neu mewn amgylchiad pradê ; 
Yn ein hachosion bydol 
Neu ynte deulu'r ífydd. 
Ein bron, ryw brydïau syddyn llon, 
Gan hyfryd newydd, 
Yn achos crefydd, 
Bydd gwir lawenydd; 
Am gynnydd hyfryd hon: 
Ond nawr:fe dreigfodd galar 
Dros lawer megis ton. 


> y a: z », z 
——— I'd ——— gadd — sei gp: 







2 Mae crybwyll am yr enw, 
Sydd nawr o dan eín sylw, , 
Yn ergyd treiddiul; 
Ond dyma fel mae peibau, 
Lle mae cyfnewidiadnu, 
Mewn byd symudol: 
Er maint yw defnyddioldeb saint; 
Ond dwfn arfaeth 
Y Duw tra odiaeth 
Sy'n cym'ryd' ymaith 
Rhagluniaeth fawr ei maint!) 
i Fel gallem ni i dybied 
Ê Eu harbed fyddai'n fraint. 


So 





Benjamin Davis, 
Weinidog dawnus, 
?Madroddwr medrus; i 
_ Gwrhwylus ac un mawr, 
Ffarwelodd a thrallodau 

Â holl gystuddiau'r llawr, 


3 Cyfododd faner Iesu, 
( Yn gynnar iawn o ddifri, 
Y Fel milwr ffyddlon ; 
' Fe ro'dd ei ddyddiau goreii 
I draethu ei rinweddau, 
| Hyn oedd ei goron. 
Ei ddydd, a roddodd yn ddiludd, 
Y draethu clodydd 
Yr Oen tragywydd, 
Mewn duwiol awydd, 
Wn ufudd rawn a rhydd, 
Fe gofir am ei ymdrech 
Gan lawer pryd na bydd. 
Bu'n was, o'r dewraf ar y maês; 
Dros D'wysog heddwch, 
Mewn mawr ddifrifwch: 
Caeli ddiogelwch, 
Ac edifeirwch gras 
Ei holl wrandawyr tawel 
Gan adael pechod cas. 


4 Wrth ddweud am Davies bynod, 
Rwy'n teimlo £f” hun yn darfod, 
Gan hiraeth parchus. 
Fe gollwyd athrawiaethwr, 
Ac una driniai'r cyflwr, 
A*r meddwl clwyfus, 
Ei iaith, gyfeiriai ar un waith, 
Atrai fai'n cloíli 
Ac yn pryderu 
Am ddilyn Iesu; 
A zlynu wrth ei waith 
Un gwych i adeiladu, 
G.R gweiniaid ar'eu taith. 
Ond faint, o'i gadw fuasai o fraint, 
Fe gadd ei symud 
X dir y bywyd, 
Syn liawn o wynfyd: 
Mewn iechyd gyda'r saint; 
Ï wlad sy'n llawn llawenydd, 
Tragywydd heb un haint. 








Ond nawr, mae galar dros ein | gwawt, 











ocd 





a 
| 3 
$ Wrth ddweud felhyn am dane, 
“ o | Nid wyf fi yn petruso, ì 
RS Nadfyw wirionedd. 
_ Os cadwyd neb o ddynîon, 
Anturiaf ddweud yn €o'n 
Mai dyna ei ddiwedd, . 
Mai'n wir, y bydd y nefol dir, 
Ynrhyfeddodau, 
Am amryw bethau, 
I'n gwael feddyliau, 
Âr ol ein teithiau a'n eur: 
Dros oesoedd tragwyddoldeb 
Os meddwn galon bur. 
O hyd, roedd cryndod yn ei bryd 
' Ynghladdedigaeth, 
Pawb o'i gymdogaeth," 
Am eu hiachubiaeth, 
A'u hiechydwriaeth ddrud: 
Ysgydwodd ofnau ei hunan 
Ein hofnau banti gyd,” 


6 Un mawr i garu'r brodyr 

Oddiar egwyddor gywir, 

Oedd Davis dduwiol; 

Dilynai'r cyrddau gweddi, 

Un amserini bai'n elli. 

” Y rhaî wythnosol; 7^: 

Ei le, yn wastad lanwaî fe, 
Mewn ewrdd cwestiynau, 
Am ddyrus bethau; 
Feroddai oleu: 

Esboniai bethau'r ne”, 

'. Feallai na fedd Prydain, . 

Yn hyn mo'i amgen e. 

Ond nawr, y ganwyll dambaid fawr. 
A chwythwyd allan ' 
Gan angeu diran, 

Nid yw;ef weithian ; 

I ymddyddan ar y llawr, 
(Ond trwy ei holwyddoreg) 
Fe aeth ei haul i lawr. 

74Êi obaith'oedd yn unig 

Yr Iesu croeshoeliedig 
Wrth fyw a marw, 

Y groes oedd 'i ymffrost bena”, 

Ac yn ei oriau ola, ; 
Trodd iddo'n elw, 

Ei gur, ni adawodd iddo'n wir, 





Mo 
ie 
mu — 





—_ dd nu a 


nn NIC a io yi 








iy dM i ydh My NR OT i 





iw 


F roi tystiolaeth 

O'i Waredigaeth 

Wrth fyned yniaìth; 
Ond gobaith oedd yn bur, 








Y eai fod gyda'i gwm'ni â'r í 
* F dragwyddoldeb hir. A U 7 
“.” .. Fel hyn, mae'n aml yn y glyn ; FN 
y dyddddniaid, ASD | U 
A loeson angau, | 
A dirfawr boenau, fn 
Grasusau-fiichantddîm, $ 
Amlygu fawri'r enaid 'N 
Or eariad mwya ei rym. Ŵ 
ï $ Fel ysgol-feistr tyner i 
ì Y Ffynnon am hir amser î 


Jadd glod a chariad; ìy 
| Fe ddysgodd blat tylodion. 
' Ynrhad flynyddau hirion. 

Heb tn gwirth'nebiad; 

Fefu, yn cytinorthiwyo llu 

Oraimtwngobaith 

F'r weinidogaeth 

Rhodd gryn ddysgeidiaeth, 
Annogaeth roddi i ni ye 
bn. I ddyfod yn ddefnyddiok 
ì 'Tra yn y byd y bu. 
_ I'r rhai y newydd yn ddiau 
A fydd yn ddolir, 
Fod eu.lieên feistr | 
A fu mor gywir, . 
Fe deimlir yn ddilâi, | 
A hyn mewnmodd:gofidus | 
| Fod Davis yn y clau. I 
9 Un rhyfedd oedd fcl beirniad, | 
' Y dduÎa craff mewn cariad, ; 
o Beth na fai'n gywir. 
ì Ei synwyr oedd mor dreiddiol 
U o | Mewn pethau ysgrythyrol , 
A neb a welir, 
Ei lais, oedd wanaidd yn barhaus, 
' Ei goríl' yn nychlyd 
O eisiau iechyd 
Yn hyn o fywyd, 
Â diwyd, (dyna'i gais) | 
—” Ond enait gwell oedd ganddo 
” Meb deimlo'r cyfryw drais, ^^. 
'. Fel hyn, ei ddefnyddioldeb syn, 
I ei gym'dogaeth, 





AM. 














—- 








A'iecglwys odiaeth, ^>. 
A'i holl /gydymaithig 

. Yn ddiwahaniaeth llyn, 
Barhaodd lai nag wythnos 
Nes daeth yr achos hyn. 


10 Fe rodiodd megis cristion. 


Ar ol y cwmwl tystion, 
Mewn dwys amynedd: 
Nis hoffodd bwys na phechod, 
Y pethau sydd yn barod, 
Ï ddod i'r orsedd. 
Yn hŷ, fe gym'rodd arfau cry, 
Fe wnaeth wrolwaith; 
Do fwyînag unwaith, 
Yn nerth ei Bennaeth, 
Ar anghrediniaeth sy 
' Yn clwyfo y credadyn 
Wrth deithio'r dyffryn du, 
Ei frydroedd amvorchfygu'r byd, 
A'r holl elynion. i 
Sydd ynddo'n gyson 
Am /'speilio'r cristion 
O'i hoff gysuron.trud; 
O'r diwedd fe orchfygodd 
Y llengoedd hyn-i gyd; 


11. Y fynyd pan fu farw, 


Meddyliaf gall'sai'n groyw 
Roi ffarwel hynod, .. 
I'w frodyr a'i chwiorydd 
Arol yn ngwlad“y cystudd 
A'r gwae a'r pechod, 
Boed gwych, y ffynnon nid â'n sych 
Y lle areithio, 
A'r man bedyddio, 
A'r Bwrdd cymuno, 
A'hwylio'r mawl yn glych: 
.Ffarweli ddynion luoedd 
Barhaodd a'i gruddiau'n sych. 
Yn awr, canfyddaf ddorau'r wawr, : 
Ynjdechreu torri 
Ar wlad goleuni 
Lle mae fy nghwmni, 
Fu geny” ar y llawr 
Ddymuniad am eu mwyniant 
Mewn pur ogoniant mawr, 


12 Pan canfu ef ei hunan 
. Yn mhlith y dyrfa gyfan 





6 


Fe fawr ryfeddodd, 
Fod braint mewn lle mor uchel. 
I rai afu morisel 
Ynydyfnderoedd. 
Er hyn, ei delyn ro'dd yn dŷn, 
Dechreuodd ganu 
Yn un â'r cwm'ni 
Tw geidwad Iesu, 
Am waedu ar y bryn; 
Cael bod ei hunan yno 
Oedd iddo'n feddwl syn. 
Yn mhlith y dyrfa rif y gwlith 
Mae'i yspryd tawel 
Yn mhell o'r rhyfel 
Yn hollol ddiogel, 
Yn ngafael gwynfyd syth ; 
Heb ofni colli'r hwyliau, 
Na gwenau'r Iesu byth. 


13 Rwy'n caru nef y nefoedd i 
Yn llawer mwy yn rhywfodd ì 
Er pan aeth yno. | 
Os nad wy'n twyllo f” hunan, 
Dymunwn yr un gyfran 
I mi yn eiddo. 
Diri', yw'r brodyr anwyl sy”, 
Yn ngwlad goleuni | 
Yn awr yn canu 
Am gael eu caru, 
A'u prynu ar galfari, 
— Heb elyn yn eu blino 
Yn uno gydâ'r llu. 
Cael byw, yn hyfryd deulu Duw, 
Llemae duwiolion 
Er Abel gyfion, 
Merthyron dewrion, 
A gweinidogion gwiw: 
Lle na ddaw brad na thramgwydd, ŵ 
Nag aflwydd o unrhyw. A 


14 Ei angladd ef drachefn, 

A ddylem roi mewn trefn, 
Mae'n gofus genym, 

Yn Parcau teg areithiwyd 

Yn wresog ac yn astud 
Gan Jones Rhydwilym. 

A'r llu, a aethant tua thŷ 
Y Ffynnon wiwglod, 
Lle 'roedd y beddrod 

: Yn drefnus barod ; 














mw 


ed 




























7 


I'w osod gyda” rllu, 
O'i frodyr a'i chwiorydd 
Yn gorwedd ynosy', 
' “Ar hyn, pregethu wnaed yn sym, 
Gan gyfaill iddo, 
Fu'n cyd-filwrio, 
A chyd-weddio, 
Cyd-wylo yn y glyn; 
Sef Thomas Williams Salem, 
Rhodd hamdden in' arshyn. * 


15 Gadawodd wraig alarus 
Ar ol mewn anial dyrus, 
A dau ymddifaid. 
Ac Eglwys heb un bugail 
I sefyll yn y rhyfel 
Yn erbyn bleiddiaid; 
O Dduw, bydd iddynt noddfa wiw, 
A gwna'th addewid 
Yn hyn ofywyd 
Eu mawr galondid, 
Yn ngwyneb gwendid clyw 
. Eu taerion ddeisyfiadau 
í 'Tra yn y byd yn byw. 
Dy hedd, fo'n rhan tu yma i'r bedd, 
A hyfryd lwyddiant 
Fyn'd tua'r gogoniant 
Gan draethu'th folìant, 
Boed ffynniant i dy gledd 
Yn nwylaw y ddau gymwys 
Yr eglwys nawr a fedd. 


16 Fel hyn ni roddwn ffarwel 
| T un gweinidog tawel 
i O eiddo'r lesu; 
Fu dair ar ddeg ar hugain, 
O faith flynyddau cyfain 
Yn efangylu, 
Ô| Ond mwy, does dim ond teimlo elwy 
h Gan wŷr Cwmfelin, 
î$ A thref Caerfyrddin, 
Sn Lle bu'n offeryn 
Ynddiflin meddynt hwy, 
Í wneuthur mawr ddaioni 
Wrth ddweud am Iesu a'i glwy', 

O'i waith, i dderbyn gwobr aeth, 
Sydd wedi ei haddo 
Gan Frenin Silo 
I bawb fu drosto, 


a 


a 


yr 
* 


say Mn 





* Joh 19. 25, 26, 27. 





o. 
'N llafurio ar eu iaith; 
— Fel hauliau 'ngwlad gogoniant 
Y byddant oeSoedd maith, 
17 Yn moreu'r aRgytediai 
Fe welir cyfnewidiad 
' 'Tra rhyfedd arno; 
“O Wrth ddyfod gyda'i Farnwr, 
o “Fe genfydd beth fydd cyflwr 
Rhai fu'n eu wrando. 
' Amen, a glywirmaes.o'i ben, 
U Fel tyst tra ffyddlon 
Yn erbyn dynion, 
Fu'n anufuddion, 
I orchmynion pur y nen, 
Fel hyn y rhai annuwiol 
... Raid derbyn marwol sen, 
Ond fry, fe genfydd ddiríawr. lu, 
O'i frodyr hawddgar 
Fu ar y ddaear, 
Yn yrun carchar, 
Yn teimlo galar cry', 
Rhai hyn a hoff gyflwyna 
O/flaenJehofa'nhy. 


18 Mor hyfryd yw i oesi 
Yn ninas/dawelTesu, 
Mewn hedd dilwgwr, 
Un dolur byth nis teimlir, 
A'r teulu oll yn gywir, 
Heb un;,yn fradwr. 
Fydd un or dorf. yn gloff o glyn, 
Na Joseph hawddgar, 
Yn rhwym mewn carchar, 
Fel ar y ddaear, 
Mewn galar ni bydd dyn ; 
Yn meddu|hwyliau, nefol, 
'I ganmol Duw eihun. 
Gwyn fyd a ddygwyd maes o'r byd; 
Eu deigrau syehwyd, 
Eu poen iachawyd, 
Eu brynti olchwyd, 
Fe'u cannwyd oll i gyd, es 
'Trwy'r gwr fu'n Gethsemane, | 
A'i faith rinweddau frud. 


DIWEDD. 





ï 





































Z A _ a ^ ' a 5 » ce H 
————— - u sa RE — bw 5 — —— U 
A - a EE — a u A— CE ed a — 


_ 


Nr 


Argraffwyd gan Isaac Thomas, Aberteifi. 





